WikipediA 


Igifoni 


Igifoni (izina mu gifoni : FDngbe) ni ururimi rwa Bene na Nijeriya. 
Itegekongenga ISO 639-3 fon. 


Contents 

Alfabeti y’igifoni 
Iminsi y’imibyizi 
Amezi 
Imiyoboro 


HO 


TOGO 




NkjERia 




Ketd 



Ikarita y’lgifoni (umuhengeri) 


Alfabeti y’igifoni 


Igifoni kigizwe n’inyuguti 31:abcdcleEfggbhijkkplmnnyoDprstuvwxyz 


inyajwi 7 : a e e i o o u 

indagi 24:bcdc[fggbhjkkplmnnyprstvwxyz 



A 

B 

C 

D 

D 

E 

£ 

F 

G 

GB 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

NY 

0 

D 

P 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 


a 

b 

c 

d 

4 

e 

£ 

f 

g 

gb 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

ny 

0 

D 

P 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


Iminsi y’imibyizi 

■ Teniigbe - Ku wa mbere 

■ Taatagbe / guzangbe - Ku wa kabiri 

■ Azangagbe - Ku wa gatatu 

■ Nyonuzangbe - Ku wa kane 

■ Axasuzangbe / mexogbe - Ku wa gatanu 

■ Sfbfgbe - Ku wa gatandatu 

■ Aklunozangbe / vodungbe - Ku cyumweru 

Amezi 

■ Aluunsun - Mutarama 

■ Zofinkplosun - Gashyantare 

■ Xwejisun - Werurwe 

■ Lidosun - Mata 

■ Nuxwasun - Gicurasi 

■ Ayidosun - Kamena 

■ Liyasun - Nyakanga 

■ Avuvosun - Kanama 

■ Zdsun - Nzeri 

■ Konyasun - Ukwakira 












































































■ Aboxwfsun - Ugushyingo 

■ Woosun - Ukuboza 

Imiyoboro 

■ http://www.jolome.com/dagbo/fon/grammaire/ 

■ http://www-creadbenin.asso-web.com/index.php?m=2&a=2009 

Retrieved from " https://rw.wi kipedia.org/w/index.php?title=lgifoni&oldid=70430 " 


This page was last edited on 10 February 2016, at 02:51. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 





